





Tanchwa Ofnadwu 


YN ABERSYCMAN. 


180 WEDI EU LLADD- 


memo 8 RE O 


Oddeutu haner awr wedì wyth boreu dydd Iau, Chwefror 
Ged, 1890, cymerodd ffrwydriad ofnadwy le yn Nglofa y 
Llanerch, Talywain, ger Abersychan, Nid oedd y glowyr, 
o gylch 290 mewn nifer, ond. prin wedi dechreu ar eu 
gwaith pan gymerodd y trychineb ofnadwyle. Gan i'r 
tanwyr adrodd y cawsant y pwll yn rhydd o nwy, credir 
mai achos y dinystr oedd blower fawr yn dyfod i gyffyrdd- 
iad â goleu noeth—pa rai a ddefnyddid yn y pwll hwnw, 
Achoswyd gryn lawer o ddinystr ar ben y pwll, Gwnawd 
ymchwiliad yn fuan, ond cafodd y parti ymchwiliadol eu 
rhwystro yn fawr gan gwympiadau ac ol-nwy. Erbyn nos 
Wener, dygwyd 167 ogyrff i fyny, ac y mae amryw eto 
' ar goll... Oredir y cyrhaedda cyfanswm y rhai a gyfarfu- 
asant â'u diwedd y nifer o 180.  Perchenogion y pwll 
ydyw Mri. Partridge, Jones & Co., Limited, Oasnewydd, 
acy ne yn meddu ar bob dyfais a gwelliant newydd sydd 
bosibl. 


BETH yw'r swn galarus glywir 
'Nawr yn Abersychan mad, 
Wylo wna yr hen a'r ieuanc— 
Anwyl wraig ac hynaws dad ; 
Rhaid fod rhywbeth wedi dygwydd 
Na ddygwydda bob rhyw ddydd,— 
Os gwnewch wrandaw, chwi gewch glywed 
Achos y wylofain sydd. 











2 


Ar y chweched dydd o Chwefror, 

Ar ddydd Iau, O hynod ddydd 
Cofio wneir y diwrnod hwnw 

Tra yr haul oleuni rydd ; 
Gyda gwawr y boreu gwelir 

Rhiant mwyn yn myn'd i'w gwaith, 
Rhai a welwyd, eto nis gwelir 

Byth mwy'n teithio bywyd daith. 


Gadael wnaeth y boreu hwnw 
Tlysion fechgyn gartref clyd, 
Er drwy chwys eu gwyneb enill 
Gonest damaid yn y byd ; 
Ond ysywaeth, dygwydd ddarfu 
Yn Mhwll Llanerch ffrwydriad erch 
A wahanodd yn ddisymwth 
Rhiaint anwyl, mab a merch. 


Rhwng wyth a naw o'r gloch y boreu 
Crynu wnaeth y ddaear gron, 
Bollt fel taran a drywanodd 
Nes creu dychryn yn mhob bron ; 
Gwelwyd yn y fan yn fuan 
Gwragedd teg â gruddiau prudd, 
At y pwll yn myn'd yn ddiball 
I gael gwybod beth y sydd. 


Buan, buan gawd y newydd 
Gwir alarus, erchyll, trwm, 
Cant ac wyth deg o gyrff meirwon 
Gafwyd yn y gwaith glo hwn ; 
'Chydig oriau 'nol fe'u gwelwyd 
Yn llawn bywyd, cysur, hedd, 
Ond yn awr yn dawel ddigon 
Yn eu bychain briddlyd fedd. 


Nis gall awen y beirdd goreu 
Dynu darlun teg a gwir 
O'r olygfa a'r ochneidio 
Oedd uwchben y pwll ar dir ;— 
Ieuainc blant oedd yno'n llefain— 
Mamau teg â'u dagrau'n lli'— 
Rhai ni fynent eu cysuro— 
Gormod gwlr y ddamwain fu. 


2 














Terribie Explosion 


AT ABERSYCHAN. 


18O LIVES. LOST. 





About half-past eight on Thursday morning, February 
6th, 1890, a terrible explosion occurred at the Llanerch 
Colliery, Talywain, near Abersychan, The colliers, about 
290 in number, had only about commenced their day's 
work when the disaster oceurred. The firemen having 
reported the pit free from gas, it is believed a sudden 
large blower must have been the cause, by coming into 
contact with the naked lights used in the pit. Great 
damage was caused at the pit-head. Rescue parties were 
formed immediately, but their work was much hindered 
by falls and after-damp. By Friday night 167 bodies had 
been brought to the surface, and several are still missing. 
The total loss of life is expected to reach 180. The 
colliery is owned by Messrs. Partridge, Jones, & Co., 
Limited, of Newport, and is excellently fitted up with all 
the latest improyements in machinery and plant. 


What mean all these groans and wailing, 
And the mourning which I see ? 
Young and old are sadly wailing— 
Gone are all their thoughts of glee ; 
Why are wives and children sorrowing— 
Why can none give them relief ? 
Listen now, and I will tell you 
What has caused this painful grief. 











4 


Early on the morn of Thursday, 
Sixth of February the date,— 

Long will that day be remembered 
For our present mournful state 1 

With the early dawn the colliers 
Journeyed to the daily task ; 

Little dreamed the wives and children 
That this day would be their last. 


Young men to the work were going, 
There to earn their daily bread, 

Husbands toiled for wife and children — 
Now, alas! they’re lying dead. 

For that morning an explosion 
Raged in Llanerch Colliery, 

Causing some to die in torments, 
Others for their life to flee. 


Between eight and nine that morning 
Noise like thunder sounded round, 
Up the shaft the blast came roaring, 
Shaking all the solid ground ; 
To the pit in wildest terror 
Wives and children ran with speed, 
There to learn the cruel tidings 
Caused by fire’s hasty deed. 


Soon the awful news was made known— 
One hundred and eighty hurled . 
Without warning, oi a sudden, 
To another far off world ! 
One by one the bodies came up 
From the dreadful pit below, 
And were carried by the mourners 
. To their homes with grief and wee. 


Words cannot describe the feelings 
Of the widows left alone, 

Without hnsband kind to guard them, 
And protect the humble home. 

May the Lord support and strengthen 
Those beneath affliction’s load, 

Till they meet again their loved ones 

In that happy blest Abode ! 








